


જાગૃત ઉજાગણ 


આપણી સમાજનું કા 


આપણે જેના પર ગર્વ કરી શકીએ એવા હર 
૭0૦10 ડીસા ની સરકારી અધિકારી તરીકે ફરજ 
બજાવનાર હિરેન રામાણી, ભારતના રાષ્ટ્રીય પર્વ 
નિમિત્તે તાલુકાના વડા મથકે રાજ્ય સરકાર ના 
અધીકૃત પ્રાત ઓફિસર તરીકે ૭૪ મા આઝાદી ના 
અવસરે આન બાન શાન સાથે ઘ્વજવદન અને 
સભા સંબોધન કરી રહેલ છે. હિરેન રામાણી 
અનેક તાલુકાઓ મા 1100 તરીકે, પછી હવે 
ડેપ્યુટી કલેકટર તરીકે ડીસા મા ફરજ અદા કરે છે. 
સ્થાનિક સમાજ ના જ્ઞાતિજનો સાથે પણ સુદર 
આત્મીયભાવ રાખી ને નવા યુવાનો ને પ્રોત્સાહિત 
કરે છે. તેમજ વડીલો ને સરળ બની કાયદાકીય 
જાણકારી આપી ને અનેક રીતે ઉપયોગી બની રહ્યા 
છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર માં સંનિષ્ઠ ઓફિસર 
તરીકે હિરેન રામાણી સહુ ના પ્રિય છે... 


ન 


"8 
રી ક કિક 


ક. ન 





અભિનંદન હિરેન રામાણી ને જે આપણી સમાજ નુ ગૌરવ છે. મૂળ પરિવાર નખત્રાણા ના અને બાદ માં 
ઘડાણી ગામે જઈ વસેલ, હાલે તેમનો પરિવાર અમદાવાદમા રહે છે. 


ગઈકાલ રોજ તા. ૧૫ મીર ઓગસ્ટના ૭૪ મા સ્વતત્રદિનના પવિત્ર દિવસે રાયણ જૂથ ગ્રામ 
પચાયતે રાયણમાં વિવિધ જગ્યાઓમાં વૃક્ષા રોપણ તેમજ વૃક્ષ જતન અને સફાઈ અભિયાનો ની સાથે 
હાલ આ કોરોના મહામારીમાં રાયણ ગામ માં દવાનો છટકાવ અને ઘરે ઘરે સેનિટાઈઝર ની બોટલ 
વિનામૂલ્યે વિતરણ જેવા અનેક કાર્યો કરવા બદલ રાયણ લક્ષ્મીનારાયણ કડવા પાટીદાર યુવક મંડળ અને 
મહિલા મડળ નુ જાહેર સન્માન સરપંચશ્રી હેમલતાબેન રામજીયાણીએ કરેલ હતુ. યુવક મડળ ના 
તત્કાલીન પ્રમુખશ્રી ।2િ2 મોહનભાઇ, પ્રમુખશ્રી સદીપભાઈ અને મહામત્રીશ્રી વિશાલ સેંઘાણીએ આ 
સન્માન સ્વીકાર્યું હતુ. 


સોશ્યિલ ડિસ્ટેન્સ અને તમામ સરકારશ્રી ના નીતિ નિયમ મુજબ આ કાર્યક્રમ રાયણ માધ્યમિક 
શાળા માં યોજાયો હતો, જેમાં સર્વજ્ઞાતિના પ્રમુખો રાયણના પચાયત સદસ્યો ઉપસરપચશ્રી તેમજ 
પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાનો સ્ટાફ તેમજ લ. ક. પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી લક્ષ્મીચંદભાઈ, 
મત્રી અશોકભાઈ ઉ. પ્રમુખ મણીભાઈ વાડીલાલભાઈ મુબઇ સમાજના હીરાભાઈ, મગનભાઈ પોકાર 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

સમગ્ર ગ્રામજનોએ આ યુવકમડળ ના કાર્યો ની વિશેષ નોધ લઇ અભિવાદન પાઠવ્યા હતા, તો 
રાયણ પચાયતમાં હેમલતાબેન અને શાંતિભાઈ રામજીયાણી ની કામગીરી ને બિરદાવી દપતીને સાલ 
અને મોમેટો થી સન્માન પણ શ્રીસમાજ દ્વારા કરવામા આવેલ હતુ. 


0? 


9૪ સ્વાતત્ર્ય દિન નિમિત્તે પાટીદાર વિધાર્થી 
ભવન, નખત્રાણા ખાતે શ્રી અખિલ ભારતીય 
કરછ કડવા પાટીદાર સમાજના આદરણીય 
પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ વિશ્રામભાઈ કાનાણી નાં 
અધ્યક્ષ સ્થાને રાષ્ટ્રીય ધ્વજવદન કરવામાં 
આવેલ. 


કાર્યક્રમના પ્રારભ મા શ્રી સમાજ ના મત્રીશ્રી 
પ્રવિણભાઇ ઘોળુએ વિશેષ આમત્રિતો ના 
પરિચય સાથે આગતુકો ને આવકારી કોરોના 
કાળમાં કોરોના વોરિયર ની સેવા આપનાર 
આરોગ્ય, સુરક્ષાવ્યવસ્થા ટીમ તથા જાણ્યા 
અજાણ્યા દિવગતો ને બે મિનિટ ના મૌન થી 
શ્રદ્ાજલી આપ્યા બાદ પ્રમુખશ્રી ના વરદ હસ્તે 
ધ્વજવદન કરવામા આવ્યુ. 


સમુહ રાષ્ટ્ર ગાન તથા રાષ્ટ્રીય જયઘોષ બાદ 
પાટીદાર સમાજ ના સસદભવન સમા મુખ્ય 
કાર્યલય મધ્યે આ પ્રસગના સંબોધનમાં પ્રમુખશ્રી 
અબજીભાઈ કાનાણી એ ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ 
ના મળેલી આજાદી માટે આઝાદ ભારતનાં 


ધડવૈય, લડવેયા તેમજ શહિદ જવાનોને યાદ કરી વદન કરેલ ત્યારબાદ સમાજના વિકાસ માટે 
જ્ઞાતિજનોને આપણા "હકો અનેફરજો” વિશે માહિતી આપેલ. 

યુવાસધ કરછ રિજીયન ના પમી છગનભાઇ ધનાણીએ જણાવેલ કે મહાસંઘર્ષ તેમજ અનેક 
બલિદાનો થકી આપણો ભારત દેશ સ્વાતત્ર થયો છે. 

આજના ૭૪માં સ્વતત્રતાપર્વ નિમિત્તે સમાજના તમામ યુવા ભાઈ / બહેનો ને દેશની આઝાદીના 
ગૌરવ સાથે મળેલ વડીલોએ આપેલ સામાજીક આઝાદીને સહ સન્‍્માનજાળવી રાખવા અપીલ કરી 
હતી. તાલુકા પંચાયત ના પ્રમુખ શ્રીમતી નયનાબેન પરવાડિયા એ પોતાના ઉદબોધન માં કોરોના 
મહામારી સામે લડતા કોરોના વોરિયૅસ ને યાદ કરી બિરદાવ્યા તથા શ્રી સમાજ દ્વારા યોજીત કોરેન્ટાઈન 
સેન્ટરની કામગીરી ને પણ બીરદાવી હતી. 

ચંદુભાઈ લીંબાણીએ વર્તમાન માં જ્ઞાતિના યુવાધન મા વ્યાપ્ત વ્યસન તથા ફેશન ત્યજી નો સંદેશ 
આપ્યો હતો. 


આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય સમાજ ના ઉપપ્રમુખશ્રી શાતિભાઈ સેધાણી , ખજાનચીશ્રી છગનભાઇ રૈયાણી, 
નખત્રાણા ઝોન પ્રમુખશ્રી સુરેશભાઈ કાનજીયાણી તથા તેમની ટીમ, મહિલાસધના ઉપપ્રમુખશ્રી 
ગંગાબેન રામાણી તથા તેમની ટીમ, કરછ રિજીયન મિશન ચેરમેનશ્રી શાતિલાલ નાકરાણી, સનાતન 
ધર્મપત્રિકા ના પ્રધિનિધ શ્રી કાન્તિભાઈ રામાણી , માજી મહામત્રી / ટ્રસ્‍ટી શ્રી ઈશ્વરભાઈ ભગત, હોસ્ટેલ 
સંચાલન સમિતિ, સમાજના વિવિધ પાખોના આગેવાનો તેમજ સામાજિક / રાજકીય અગ્રણીઓ એમ 
કુલ ૪૦સભ્યો આ પ્રસંગે ખાસ હાજર રહેલ. 

આ પ્રસંગ નું સંચાલન મત્રીશ્રી પ્રવિણભાઈ ધોળુએ કરેલ, અને આભારવિધી ઝોન મત્રી 
શ્રી હીરાભાઈધનાણીએ કરેલ. 

સમાપન બાદ શ્રીસમાજ દ્વારા આયોજિત ચા / અલ્પાહાર માં મિષ્ટાન્ન(પેંડા) પૌત્ર જન્મની ખુશાલી 
મા શ્રી શૈલેષભાઇ પોકાર દ્વારા અપાયા હતા. 


ભારત માતા કી જય... 
સયોજકઃ કાન્તીભાઈ વાલજી રામાણી 


૦૦૦૦૦ - ૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - ૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ 





શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ, લકડગજ- નાગપુર માં ૭૪માં સ્વતંત્રતા દિને પાટીદાર ભવન ખાતે 
ધ્વજવંદન કરી, રાષ્ટ્રભાવના અને વીર શહીદો ના બલિદાન ને યાદ કરાયા હતા. ૦૦0વ -19 ની 
પરિસ્થિતિ ધ્યાને રાખી સરકાર શ્રીના નિર્દેશ અનુસાર સીમિત સખ્યા સાથે ગણમાન્ય સમાજ કારોબારી, 
મહિલા કારોબારી, યુવક મડળ કારોબારી અને વિશેષ શિક્ષણ મા ખાસ 55૦/॥450 મા શ્રેષ્ઠ ગુણાક 
મેળવનાર ૧૫ તેજસ્વી તારલાઓને પોતાના વાલી સગ સન્માનિત કરી આગામી ઉક્દૃવળ ભવિષ્ય ની 
મગલ કામના સાથે પ્રોત્સાહિત કરેલ હતા. 

“(વિજયી વિશ્વ તિરગા પ્યારા, ઝડા ઊંચા રહે હમારા"" 
- ક્ાતિભાઈ, નાગપુર. 


૦૦૦૦૦ - ૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦0૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ 


નાસિક રોડ પાટીદાર ભવન ના પ્રાંગણમાં શ્રી ક. ક. પાટીદાર યુવા મડળ - નાસિક દ્વારા ગઇકાલે 
આયોજીત સ્વતત્રતા દિનની ઉજવણી પ્રસગે નાસિક સમાજ ના ટ્રસ્ટીઓ ના હસ્તે ધ્વજ વદન કરવામા 
આવેલ, અને રાષ્ટ્ર માટે બલિદાન આપેલ શહીદો ને યાદ કરવામા આવેલ. ભારત માતાકી જય વદે 
માતરમ. 


૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - ૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ 


૧૫ ઓગસ્ટ, આઝાદી દિન નિમિતે ચેન્નઇ કેકેપી સમાજ દ્વારા ધ્વજવંદન સ આયોજન રાખવામાં 
આવ્યું હતું. જેમાં કોરોના મહામારી ને લઈ માત્ર સમાજના કારોબારી સભ્યો પૂરતું સિમિત આ 
આયોજન ગોઠવાયુ હતુ. 

આ વેળાએ શ્રી ચેન્નઇ સમાજ અને શ્રી દક્ષિણ ભારત સમાજના પ્રમુખ શ્રી ખીમજીભાઈ ભાવાણી 
હ્વારાધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો અને તેઓએ ઉપસ્થિત સભ્યોને સંબોધિત કર્યા હતા... 

આ ધ્વજ વંદન કાર્યક્રમમાં સમાજના અગ્રણી કાર્યકર્તાઓમાં દ. ભા. સમૂહ લગ્ન સમિતિ અધ્યક્ષ 
અને ચેન્નઇ સમાજના મહામત્રી શ્રી નાનજીભાઈ જાદવાણી, અ. ભા. ક. ક. પા. સમાજ ટ્રસ્ટી શ્રી 
રવજીભાઈ ભાદાણી, દ.ભા. રીજીયન ચેરમેન અમૃત ભાવાણી સહિત વિવિધ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા. 

સયોજક - અમૃત ભાવાણી (ચેજ્નઈ) 


૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦0૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ - 0૦૦૦૦૦ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્‍ટ ફડ મુબઇ ઘાટકોપર તથા બોરીવલી સમાજવાડી માં ગઇકાલે 
૧૫મી ઓગસ્ટે સવારના ૮.૩૦ કલાકે ધ્વજ વદન નો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, જેમાં ટ્રસ્‍્ટીગણ , યુવક 
મડળ અને મહિલા મડળ ના નાં સદસ્યો ઉપસ્થિત રહેલ. 

લોકડાઉન ના કારણે આજનો સરસ્વતી સન્માન તથા જનરલ મિટિંગ મુલતવી રાખવામાં આવી 
હતી. 


સયોજક - મહેન્દ્રભાઈ સેંઘાણી (મુબઈ) 


હ સબાલબ કર્મ પબ્રિકા 























સો 


|151તલ'તાળ ૧019 પર મહેદ્ર સિંહ ધોની એ પોતાના ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ ના દરેક ફોર્મેટ 
માથી સન્યાસ લેવાના નિર્ણય ની જાહેરાત કરી છે. આ ।॥151તલુ'તવાળ પર એક ભાવુક ગીત 
(શેંપલ દોપલ કા શાયર હુ) ની સાથે તેને પોસ્ટ શેર કર્યા છે. 
અને તેની સન્યાસ ની જાહેરાત ની થોડી જ ક્ષણો બાદ તેના સાથી ખેલાડી સુરેશ રેનાએ પણ 
પોતાના ક્રિકેટ કેરિયર માથી સન્યાસ ની જાહેરાત કરી છે. 


ભારતીય ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આ એક આચકા સમાન સમાચાર છે. 


શુભ દિવસ ઃ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ના દિવસે 
દેવાશિષ ડિ ટડ દ બ[9 મા ૯ કાનુડા અને દી શકા અવતયાં 


₹ 

કમ પે 
ક. ક. પા. સમાજ ના ટ્રસ્ટની દેવાશિષ હોસ્પિટલ મા ૧૬ અને 0140 હોસ્પિટલમાં ૪ બાળકોનો 
જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ની આઠમનો દિવસ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. તેવામાં 
નખત્રાણા ખાતે આઠમના દિવસે ૯ બાળ ગોપાલ (દીકરા) અને ૧૧ લક્ષ્મીજીના (દીકરી) જન્મ થયાં 
હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મદિવસે નખત્રાણાની દેવાશિષ હોસ્પિટલમા ગાયનેક તબીબ શક્તિસિંહ 
વાઘેલા પાસે સાતમની સાજે ૯ બાલિકાના જન્મ થયા હતા અને આઠમની રાત્રે 9 બાળ ગોપાલના જન્મ 
થયા હતા. તો સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમા પણ બે બાળકીઓ અને બે બાળકોના જન્મ થયા હોવાનું ડો. 
ધનસુખ ગરવાએ જણાવ્યુ હતુ. ગાયનેક ડોક્ટરો તેમજ સ્ટાફની બાળકોના માતા - પિતાએ ખુશી વ્યક્ત 
કરી હતી. નદ ઘેર આનદ ભયો જય કનેયા લાલ કી.. 


પડ 
દ: 





વોંદય હોસ્પિટલ નખત્રાણા... 


બીલીમોરા સનાતન યુવા મંડળ દ્વારા ૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૮:૩૦ ના સોમનાથ મંદીર 
શંકુલ ખાતે ઉકાળા વિતરણ કરવામો આવોલ. 


ત્યાર બાદ, મંદિર ના પટાંગણ મા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ નુ આયોજન કરવામાં આવેલ જેમા 
બીલીમોરા સમાજ ના મહામત્રી ભરતભાઈ જાદવાણી, સોમનાથ મદિર ટ્રસ્ટીઓ , શીવજીભાઈ પ્રમુખ 
શ્રી, દેવચંદભાઈ ખચાનજી શ્રી તેમજ યુવા મડળ પ્રમુખ દામોદરભાઈ સાંખલા, ઉપ પ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ 
સાંખલા તેમજ તમામ હોદેદારો તથા 0200 પ્રમુખ વિનોદ ભાઈ રામાણી તેમજ સેન્ટ્રલ મેમ્બર 
ત્રિભુવનભાઈ સાંખલા હાજર રહી વૃક્ષારોપણ કરી કુદરત ની ઓક્સિજન બેંક મા ઓક્સિજન જમા 
કરાવાની નેમ લીધી હતી . 


પદ્મ ઝે સિ] 


રો તિ સગ 1૦1 /#પતા૧૦પ૫ા।દપ"૦ & £11૫01"૦11111૦€111 
151 7પ (૦ ૩01011 #“પલવુપડ51( 2020 


' શ્રી અખિલ ભારતીય કસ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 







જાડડાંબા 
0'ટટ 1008 


વજા સી 3૦ ઓગપ્ટ 





કૃ શીઅખિલ ભારતીય કસ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


વરસાદ નો માહોલ જામ્યો છે, તો મડ ગ્રીન સિમર ૩૦ મી ઓગસ્ટ મી સિર ચાલુ 
રાખવાનો નિરધાર કરેલ છે. 


ખસ 


કાર્ય હમસે... કરેંગે દિલસે... 


દ ૫. 


વાગેતર્વહાગ્નોગામઝુવગ્તા, રી 

ગતવાયુ પરિવર્તન ણ્વ» કયાબવ» સમસ્યા કૈં, ગૌર ૬સે પૂરી તરહ સે હત વગ્ર્બે વગે 
3ાવ9યવગ્તા કૈ। યહ ણ્વઝ વઠત વડી પા્થમિવગ્તા ઠોની તા હિણ. . 

ગવ ગાર્થિવ» વતિવગસ પર્યાવરળ વેગ હિતો વઝે ગબવે તી વગ્ર્વેઝ વિગ્યા ગાતા કૈ, તો વહ 
વિવગસ રાષ્ટ્ર વે? તિણ્મૂસીવતે રડી વગ્રતા હૈ. 


૧5 ૧૫ ૧૧ 


પેડ ઠમે હેતે ણ્વગ નયી ડર્ગા, ગોવગ્ર્તી કૈઠમારીર્ક્ઠા. 
ઊ"૦ળળા લુ 11૦૦5 110 ૩/100001ડ ૦ ગિ'૦૦9।.૦૩૬ાં૪૦ 1[પત(1૦11. 
પ્રકૃતિ ની ૦»૮3/લબા। બેક્ર મા ૦)0/લ૯11 જમા કરાવીએ... 


“કુ 


આટઆટલા અનેક ગહન અર્થોને પોતાના ગર્ભમાં સમાવતુ 'શિક્ષણ' આજે આટલુ નિરર્થક 
શાને ? વિરાટ શક્તિ ધરાવતુ શિક્ષણ“ આજે વામણું કેમ ? પરિવર્તનની અપાર ક્ષમતા ધરાવતુ 
'શિક્ષણ' આજે શિથિલ કેમ? 

માનવજાતને ઘડતા અને ઉપકારક એવા શિક્ષણના પરિણામ શાને દેખાતાં નથી ? આ અનેક 
શુભચિંતકોનો પ્રશ્ન છે. લાગે છે આપણે શિક્ષણની સંકલ્પના સમજવામા અને એના ક્રિયાન્વયનમાં 
ક્યાક ચૂક્યા છીએ. 


કોઈ શબ્દનો અર્થસમજાતો હોય , પણ એમા નિહિત ઉદ્દેશ ન સમજાતો હોય તો સાર્થકતા મળતી 
નથી. “શિસ્ત' અને અનુશાસન - એવાબે શબ્દોના સાહિત્યિક કે શાબ્દિક અર્થસમજનાર માનવી 
એનો ઉદ્દેશ જ ન સમજે તો એનુ જીવન નિસ્કુશ - અત્ુશાસનહીન ઘડાય.. એવુ જ કંઈક “સ્વતત્રતા' 
શબ્દ સાથે પણ બન્યુ છે. આ મહાન શબ્દમાં પણ આપણે સાચા અર્થના રગ ન પૂરી શક્યા એટલે 
દેશનું ચિત્રબગડી ગયુ અને સદીઓ પછી મળેલી સ્વતત્રતાને સાર્થક ન કરી શક્યા. 

શિક્ષણના સંદર્ભમાં પણ આવુ જ બન્યું હોય એવુ લાગે છે. એનો ઉદ્દેશ સમજીને આચરણમાં 
મૂક્વાને બદલે એનો વાણિજ્યિક, વ્યાપારિક અને ઉપભોગજન્ય અર્થ તારવ્યો. પરિણામે શિક્ષણના 
દિવ્ય પરિણામોથી આપણે વચિત રહ્યા અને છીછરાપણાની આડઅસરોના આપણે શિકાર બન્યા. 


કોઈ ફીરકીમા દોરીનો છેડો ખોવાઈ જાય તેમ આપણા જીવનમાં શિક્ષણનો સાચો અર્થ ખોવાઈ 


ગયો. એના મૂળ અર્થોને પામવા માટે તો એના ઉદ્દેશોને જ સમજવા જોઈએ . ઉદ્દેશો સમજયા પછી એ 
પામવાની તીવ્રતા જો જન્મે તો એના અર્થો કદાપિ અનર્થ ન સર્જે! 


આવતી કાલની ચિંતનકણિકામાં આપણે શિક્ષણના અસીમ ઉદ્દેશો અને આયામોનો વિચાર 
કરીશુ. 
મિશન અભિમન્યુ 
૭૫૪ 11011121101 ૭૦11૦૦. 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટૃસ્ટ. 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધમ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર દી 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


આપણે જે રાષ્ટ્રધ્વજ ને ફરકાવતા ગોરવ અનુભવીએ છીએ 
એ રાષ્ટ્રધ્વજ ની ડીઝાઈન કોણે બનાવી છે...??? 


સાચો જવાબ : પિંગાલી વેંકૈયા 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતા ચંદ્રેશ રવજીભાઈ ભગત - ઉધના (સુરત). 9924132599 


આપણા તિરગા રાષ્ટ્ર ધ્વજ ના અશોક ચક્રમાં 1 કેટલી દાંડીઓ હોય છે. છે...? 

આજના પ્રશ્ન નબર ૭૮ માટે ડી આજની સમા ચાર વિડિ સતિ 

આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 


આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


અવસાન સમાચાર 


સ્વ. પ્રભાબેન બાબુભાઈ રૂડાણી, ઉમર વર્ષ - ૫૩, 
કરછમા ગામ - વિથોણ, હાલે - ભુજ. 
સ્વ. કુવરબેન શામજીભાઈ સેંઘાણી, ઉમર વર્ષ - ૯૦, 
કરછમા ગામ- પદમપુર, હાલે - ડોમ્બીવલી. 


સ્વ. અમૃતલાલ ભાણજીભાઈ નાયાણી (દિવાણી), ઉમર વર્ષ - ૬ર, 
કરછમા ગામ કોટડા (જ.), હાલ રાયપુર (છ.ગ.). 





